CAN LECSIWN 1910, 


OB Cymro dewr ei fynwes, 
Pob Oardi brwd ei fron, 
Yn unol fyth a'n hanes 
Awn oll i'r gad yn llon 
Fe ddaeth y flwyddyn llynedd 
A'r Pension yn ei chol ; 
Er gwaetha'r Tori taerwedd, 
Ni throir y cloc yn ol. 


Chorus—Ni shroir y eloc yn ol, 
Ni throir y cloc yn ol, 
Rhoi physig wneir i Ffosset, 
Pan ddelo dydd y Poll. 


Yn deg gofyna'r Budget, 
Gan gyfoeth wneud ei ran ; 
Hoffusach yw gan Ffosset, 
Roi toll ar fara'r gwan. 
Ond Ow ! i gylla egwan, 
Nid llawer iawn o drêt 
Yw bara rhyg y German 
â darn o gig hen glet. 


Chorus—Nid llawer iawn o dret, &c. 


Os hedd a llwydd a geisiwch 
Ag amser gwell yn stor ; 
Dros Vôn i gyd pleidleiswch 
l)ros Asguith a Llwyd Sior. 
Na thwyller neb drwy weniaith 
Y Tori ffals a ffol ; 
Trwy haeddiant hir wasanaeth, 
Aiff Vôn i'w sedd yn ol. 
Chorus — Aiff Vôn i'w sedd yn ol, 
Aiff Vôn i'w sedd yn ol, 
I ben a phwyso Ffosset 
Down ninau ddydd y Pol, 


Gomerian Press, Llandyssul. 





